BARDDONIAETH. 


Y DDYLLUAN A'R DYDD! 
“'Pwpw! Tw-hw |” 
Ebe'r ddylluan henllwyd a thruan 
Wrth gau ei llygaid rhag pelydr euraid 
Y wawr arei hynt i'r nef ; 
'“Pw-pw! Tw-hw! 
Gwell im” dywyllwg hirnos mewn iorwg 
Nâ gwantan leufer a lif yn ofer 
I foedro pob gwlad a thref. 
'“Pwpw!l Tw-hw! 
Pam y daw'r huan i'm poeni, ddylluan 
Bwyty'i lygoden yma'n ei cheubren 
Yn iawn heb ei wenau ef 7 


RR 


'SPwepwl Tw-hwl : 
Dolur i'm llygaid crynion a gweiniaid 
Yw gwawr heb ei heisieu——pabam y myn 
goleu. ; 
Ymwthio fel hyn ar fyd ? 
“*'Pwe-pw!l Twc-hw!: 
Wiílbiysgewndid dydd â'i ieuenctid 
Yn deffro'r adar i ganu a chlochdar, 
A minnauam hedd o hyd! 
“'Pwepw! Tw-hw! 
Megis i'm neinau, felly i minnau, 
Y lloer yw'r huan, a'i llewyrch hoywan 
Yw mwynddydd fy ngheubren clyd.” 


* e e e e e ew e e e 


Ond llamu mewn afíìaith mae llanw'r wawr, 
A. pherìio ei filffyrdd rhwng neî a llawr, 
A dydd yw dydd 
Bob bore rhudd, 
Er chwerwed ““ Pw-pw |” 
Acuched “ 'Lw-hw I” 
Dyltuan gibddall y ceubren mawr, 


Xfano; 


dyneoiwwiniwgo ig 





